WicipediA 

Creol Haiti 


Iaith gymysg yw Creol wedi ei sylfaenu ar Ffrangeg. Mae 
creoliaid wedi sylfaenu ar Saesneg, a Phortiwgaleg hefyd. 

Mae ambell i greol yn India'r Gorllewin ac hefyd yn ynys 
Réunion yng Nghefnfor India. 

Ffrangeg yw iaith swyddogol Haiti, ond mae 90% o'r boblogaeth yn siarad Creol (rhyw 8 miliwn). 

Ymadroddion Cyffredin 

■ Kreyol - Creol 

■ Gallois (GAL-wa) - Cymraeg 

■ Angle (ANG-le) - Saesneg 

■ Bonjou - Helo / bore da / prynhawn da 

■ Byenvini - Croeso 

■ Bon nuit - Nos da 

■ Silvouple / souple (sw-ple) - Os gwelwch yn dda 

■ Remèsye - Dlolch 

■ De ryen - Da chl (atebwch remèsye gyda de ryen) 

■ Wi - le/do/oes ayyb. 

■ No - Nage / naddo / nag oes ayyb. 

■ Okenn - Na (= dim un) 


Argraffiad Creol Haiti Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Creol_Haiti&oldid=1619465" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 28 Gorffennaf 2014, am 16:23. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
















